


ì —— — . A 
; ŵ Ce C a Ì “ 7 


HY MARWNAD, 


ER COFFADWRIAETH AM 


| Y PARCH. EBENEZER RICHARDS, 


| GWEINIDOG YR EFENGYL 
| | GAN Y 
U TREFNYDDION CALFINAIDD, 


YN NHREFGARON, CEREDIGION, 


DROS LAWER O FLYNYDDOEDD, 











* * 
| A fu farw y Nawfed o Fawrth, 1837, yn 56 oed, 
| Gax THOMAS HARRIS, TREFDRAETH, 
|n i 
: “Oni wyddoch chwi i Dywysog ac i Wr mawr syrthio heddyw 
yn Israel.” —Darynpn., ' 
WE Tôn,—s â /. 
“ ' HF Och! y newydd ddaeth i'm clustiau, i fod angau nos a 
J Y" dydd, o. 
|d | Yn symud ymaith trwy farwolaeth, lawr i'r diffaith wely 
| | pridd, 
1 OX 


Gewri grymus doeth deallus, a'i corph i orphwys mae coffhad, 
Wedi tewi yn y beddrod, O mor bynod er mawrliad! > 





2 Dywed angau mawr o elyn, beth yw'r dychryn syn y sy, 
Pa le y cefaistti'rawaurdod, i wneyd mor hynod ac mor hŷ, 
Ì)ywed hefyd imi mewn atteb, cas eî wyneb hyll ei wawr, 
Pa fodd y dost i fod mor greulon, wrth ddaearolion llymion 

llawr, 









3 Adda a grewyd draw yn Eden, ar ddull cywrain anwyl 
cu, ' Dri, 
Wedi ei gynnysgaeddu a sanctaidd anian mawredd Un yn 
Troseddu wnaeth ef y gorchymyn, ain hyn daeth dychryn 
ar y dyn, 
Trwy hyn mi vefais, do, fy hanfod, a gallu hynod ar bob un, 
4 Mi leddais gewri mawrion cryfion, Moses, Aaron, 
Abraham, 
Isaac, Jacob, Job barchedig, nid gwiw cynyg cilio cam; 









gwrhau 
(O rn 2. eo 
4 '« C “wb Lefh dw” es ŷ 











ye 





nghleddyf befyd yw, | YF 
ll ddynolryw ì | | 
| 
| 


newydd gwiwlon sydd i'w 


Pechod ydyw nerth fy ergyd, min fy 
Pan caf wys o lys Jehofah, trawaf lawr ho 


5 Cofia hyn o angau digllorr, 
gael, 
Mewn ymladdfa ar galfaria, pwy gw'dd yno fwya O fael, Llr 
Pwy ga'dd gyfiawn oruchafiaeth, pan gyfodai 'T wysog hedd, | 
Collaist yno awch dy gleddau, pat dorodd barau pyrth y 
bedd. Ŵ, 
6 Gwybydd hyn o angau lidiog, er mor afrywiog yw | 
dy fryd; fyd, 
'Trosglwyddwr ydwyt i boh duwiol, i dragywyddol fythol 
A chwymwynaswr er mewn dwndwr, o'r gegin mewn i'r * 
parlwr pur, 
I bob credadyn er 
7 Och! yr angau llym ei saethau, 
dydd, 
Gweì'r ymddifaid yn galaru 
Gwel y wraig ar ol ei phriod 
'Yn galaru heb ddystewi, does d 





môr chwerw, marw sydd yn elw'n wir. 
gwel y dagrau nos a 


ar ol rhieni anwyl sydd; Mh 
a'r famar olel phlentyn llon, | 
im tosturi tan dy fron. 


8 A'i nid yw'n ddigon ìt O elyn! i glydo'n gaeth gyffeedin 
Ss or 





gwlad, 

A mid it hefyd gael y mawrion, gewri cryfion dan dy droed, 

Ac hefyd ffydulon wylwyr Seion, cedyrn, doethion, Ser i 
y byd, 

'Taro Richards o Dregaron, nes yn fuan aeth yn fud. |Î 

9 Leuad goleu yn ei ddyddiau, hardd tywynai ar bob ta, | ' 

A'r hanìwen hefyd a ddisgleiria, eì lewyrchiadau arno'n gu; | 

Cwmwl llawn cafodydd breision i'r egîn gweinion yma ga'ed, | 

Peraidd odiaeth íwyn athrawiaeth, icchydwriaeth trwy y 

gwaed, 

0 Fel baul:yn wresog cyn cafodydd, tes 

a bryn, 

Ac yn ddychrynllyd y mellta 

Ac yna dywedai ì fod maddeuant, i'w gae 
[esu gwyn, 

Nesbae'r dyrfa yn cryc 


1 arfynydd, pant, 
ai, cyn taranau seina syn; 
| trwy haeddiant 





hneidio fe all cannoedd gofio hyn. 
]l. Gwr synwyrol doniol duwiol, cawr rhyfeddol gwrol 


gwu, 
Unsercogaidd dull nefolaidd a hyawdlaidd ydoedd hwn, 
haraaeiag wedd glan ej fuchedd nes daeth diweddar ei daith, 


Gadawedd iyd am hyfryd oror, lle ceir gwobram y gwaith. 














3 


12. Doeth ddiwynydd mawr ddysgedydd, gwr cyfarwydd 
hy wydd oedd, 
I ddatot clymau dyfnion bethau, efe i hiawn driniaî medrai'r 
modd; 
Ni's cymerai lwybr &on, rai duwinyddion gwiwlon gwych, 
Ond rhaid oedd iddo gael 'r ysgrythyr, i'w brofi'n eglur yn 
y drych, 


15 Nid athrawiaeth Arius diffaith, na Sociniaeth er ei 
swyn, 
Na Morgani' ac Arminiaeth, nac Antinomiaeth gas anfwyfì, 
Nac unrhyw rodres wael ddychymygol o reswm enawdol 
ar un pryd, 
Oedd arweinwyr liwn ì eilfyd, na'i reol bywyd yn y byd. 
14 Ond Calfiniaeth hardd ddilediaeth pur athrawiaeth Un 
yn Dri, 
Sy'n dyrchafu'r hwn fu farw, mewn pryd a ddaeth i'n 
cadw nis 
Etholedigaeth ddiamodol, pechod gwreiddiol pwysig trwm, 
A ninau heb dimai byth i dalu, os na wneiff lesu faddai'r 
swm. ; 


15 Uehel sonïai am y cymmod un diwrnod wnaed ar bren, 
Nes boddloni Duw eì hunan, agorwyd ffordd ì'r nefoedd wen; 
Ysgrifen'i ordinhadau gym'roedd, ac fe'i hoeliodd ar y croes, 
Nid oes ffordd i gael maddeuant, ond trwy haeddiant angau 


loes. 
16 Crist yn angor byth i'r enaid, Crist yn Geidwad Crist 
i gyd, 


Acsy'n eisiau er mawr cysur ar bechadur yn y byd; 
Crist yn fwyd ac ef yn ddiad i'r newynog gwisg i'rnoeth, 
Crist yn Ffynon i rai aflan, Dysgawdwr wnaeth y ffol yn 
ddoeth, - 
17. Crist yn allor, Ef yn aberth, Crist yn brydwerth mewn 
iawn bryd ' 
Ac ET yn ddiwedd i'r ddeddf hefyd, a bywyd meirwon yn 
y byd; 
Crist yn Bropbwyd ac Offeiriad, E' yn Frenin ac yn Frawd, 
Crist yn hob peth êr mawr gysnr, sy'n eisiau ar bechadur 
i'lawd. 
Ì8 Pan yn ieuanc iawn o ddyddiau, Duw a'i galwai at y 
gwaith, ; 
Sef Y iechydwriaeth, yn byr odiaeth mewn Uwy 
iaith, 








4 




































'Ysgrifenu, efengylu, codi baner Iesu i'r lan, 
O waith colli gwr mor fwyngu, mae galaru yn mhob man, | 
! î 
19 Y mae galar mawr yn Llundain ac wylofain 'nawr ar | 
hynt, 
Am i angau ddwyn y cywraint, y gwr a hoffent gymmaint | 


cynt; 
eu 7 U 
De' a gogledd oll yr unwedd sydd yn waeledd iawn o wedd, | 


O waith rhoddi Richards enwog, gwr mor fywiog yn eifeud. 
20 Mewn cwrdd misol na chymdeithasol, nid gwiw dys- 
gwyl mo'no mwy, 


Ond credu'r wyf eì fod ef heddyw, yn clymu clod am farwol 





glwy; 
Er bod yma yn nghrîgfan dreigiau, ac yn y pêiriau ar bob 
pwynt, 
Gartref fry mhlith seintiau hoewy, mae ef heddyw gyda ; 
bwynt. 
'2] Yn Nhregaron a Langaetho, yn mhob man mae cwyno | 
mawr, WI 


Abergwaun aTThrefdraeth hefyd, gwely oerllyd yw eu gwawr, 
Caerfyrddin, Penfro, Aberteifi, a holl gymry heddyw sydd, 
Bawb yn drist am Richards fwynaidd, a roed i orwedd yn 


_ y pridd, 
99 Ca'dd gydmares fwyn i'w fynwes mewn modd cynes 
gwell na gair, 
O deulu diwair hynod fwynlan; sef Miss Williams o Lanfair, 
ld am flynyddoedd maitha hon, 


Ac mewn eariad y cydoesoet 
lygodd, ac a'i dododd dan y don, 


Ond o'i mhynwesangau a'i c 

23 Yn ei angladd fe bregethodd Jones o Lanbedr mewn 

modd cu, 

Ac Efan Efans fwyn o'r Aber, er boddlonrwydd llawer llu, 

Ac yna'r corph a ro'ed i orwedd, mewn modd pryddaidd yn 

y pridd, a 
Hyd nes cano'r udgorn hwnw a'u geilw i'r farn yr olaf ddydd. 
91 Ffarwel ffarwel Richards dawel, aeth o'r anial fyd 1 


maes, 
Er waith ef heddyw ydyw canu, a mawr ryfeddu dwyfol ras, 


Yn gwel'd y Gwr lì dan yr hoelion yn cael y goron wiwlor 









wen, 
Nes bo'r nefoedd yn dadseinio 





'r moliant iddo byth, Amen, 
mne 





—— re 


Argraffwyd can 1'. Price Merthyr. 
g $ ; J 





